A Cy £ Ŵ 
i Y 


e^ 
ww 


a, 


OAN NEWYDD 


AIGA. 


A gyfansoddwydd pan hr 


u 
| 
— a 
| 


Y ———_—  — 





'Rwyf yma ar fy mordaith, 
Ymhell o dy.fy nhad, 

A'm mynwes oll yn glwyfus, 
Gwaith gadael tir fy ngwlad, 

A gadael yr ardaloedd, 
Lle bum yn llawen gynt, 

A'r man lle treuliais gannoedd 
“O ddyddiau ar fy hynt. 


Rwy'n myn'd i wlad estronol, 
Ymhell o Gymru draw, 

Ac yma 'rwy'n amddifad, 
Heb nebi roi 'mi law ; 

Mae hiraeth arna'i beunydd, 

Ar ol fy anwyl wlad, 

Â'r dagrau lond fy llygaid, 
Pan gofiwyf am fy nhad. 


Pe bawn i'n gallu dodi, 

| O'ch blaen ehwi gyd fy mwys, 

Yn rhwydd chwi allech gredu, 

Cawn fod cyn hir dan gwys, 
o Y nos rwy'n methu cysgu, 
Rwy'n crynu ar fy nhraed, 
t Ag hiraeth bron a'm llethu; 

Pan gofiwyf am fy ngwlad. 

Yn awr rwy'n gwel'd fy ngholled, 
Troi nghefen ar fyngwlad, . 
cr Â'r parch a'r gwleddoedd gawswn, 

Ud Den gronglwyd ty íy nhad; 








o Y we 





A gadael gwlad y Cymru, 
Âr hono mae îy ngwen, IT 
Ond hyn sy'n blino'!m meddwl, : 
Mae nhad yn myn'd yn hen. a 


FN 


Rwy'n cofio am y dyddiau, 
Pan o'wn i'n Nghymru draw, t 

Pryd oedd fy mammaeth dyner, Ôl 
Yn farwain yn ei llaw; 

Mi dyfais wedi hyny, Wr 
I'r lan yn fachgen syth, 

Ymadael wnes a Chymru, | 
A diangc o fy nyth. 





Wrth goíio'm hen gyfeillion, 
Pa rhai sy'n mhell o'm gwydd, Un 
A chofio fy anwyl frodyr, 
Fe rhed fy nagrau'n rhwydd; n 
Rwyn cofio'r inan lìe'm magwyd, 6 
Gwn am y tir bob cam, 
Y cofion ant o'm golwg, 
Pan gofiwyf am fy mam. — 


Rwy'n awr yn fab afradlon, 
Ymhell o dy fy nhad, 
A nghalon fach yn crynu, 

Fel un ar faes y gwaed, | 
Wrth feddwl am rhyw ddyddiau, a 
Myfi a wn paham, 
Rhed dagrau dros fy nghruddiau, 

Pan gofiwyf am fy mam. 


Os cofiai'r hen lawenydd, AU 
A ges i'r dyddiau gynt, îr 

A hyny ffwrdd a'r meddwl, | 
Fel ys o flaen y gwynt; 


Pan gofiwyf ddyddiau'm ie'ngetyd, WW g 
A'r gofld ddaeth i'm rhan, Xa 
— Maen pery i'm calon waelu, ee 


DO psroh i nhad a mam. 












Y SL ENY YNE 
'RHEN FERCH. 


Sian Llwyd, Bwth Unig, at yr hen lango, 
Sion Wmfíra, Llwyn Dedwydd. 


Priodi, priodi, mae'r merched o hyd, 
Os na chant briodi, ni thal hi ddim byd; 
Ond gwell fyddai genyf na hyny, 'rwy'n 
Siwr, 
Fyw ar gardota fy mara adwr. 
Mi fyddaf hen ferch, mi fyddaf hen ferch 
Mor hyfryd yw bywyd a rhyddid hen 


ferch. 
Mi welais rhai bechgyn lled ddifyr eu 
SG WTS, o 
A chwyddent fy nghalon i weithiau wrth 


gwrs; 
A gwelais rai eraill hardd, heinyf ar droed, 
Ond undyn briodwn, ni welais erioed. 


Cydgan. 








Mae dyn mor anwadal a gwyneb yr aig, 
A'i galon mor galed a chalon hen graig; 
Mae'i feddwl hunanol yn chwyddo fel ton, 
A'i ben sydd mor feddal a phen my chignon 


4 
Cydgan. 


Daw Sion y gwradref gan holi mewn brys, 
“bBhan, ple mae fy 'sanau? Shan, p'le 
mae fy nghrys?” 
A. druan o Shani rhwng canwyll a. nos, 
Mewn penbleth yn-ceisio rhoi clwt ar ei 
glos. 
Cydgan. 


Edrycha o'i gwmpas gan sythu mor Jarch, 
A.phe bai o wedi ei drochi mewn starch y 
A gwnewch iddo giniaw ni thal'i ddim 
byd, 

_ Mae gormod neu fychan o rywbeth o hyd. 


Cydgan, 


Yr hwyr fe eistedda'n un Cadi tan ddeg, 
I swnio ac ordro heb daw ar ei geg; 

Na soniwch fod Shani yn neb, dea» me/ 
Sion bia'r dodrefn, a Sion bia'r ty. 


Cydgan. 


Ond peidiwch a meddwl na cbefais i' 

chwaith . 

 Gynnygion rhagorol, do, do, lawer gwaith ; 

Ond tra fyddo bywyd i mi a fy nghath, 

Gwyithodaf bob cynnyg gaf eto 'r:n fath. 
a Cydgan. 


a 








